เสียงระฆังเขาช่องลม (อกหักขอคืนดี)
(Verse 1)
บนยอดเขาสูงเสียดฟ้า ม่านหมอกปกคลุม
ทิวทัศน์งดงาม ดั่งภาพฝัน
วัดเขาช่องลม ศักดิ์สิทธิ์ดั่งเทพเทวา
เสียงระฆังดังกังวาน ฟังแล้วสลดใจ

(Chorus)
ท้าวทองล้น ยืนตระหง่าน เมตตา กรุณา
ดลบันดาล ให้สมปรารถนา
พลังภายในล้นเหลือ จะบังเกิดหากคุณมีศรัทธา

(Verse 2)
ร่างกายสั่นเทา น้ำตาไหลริน
ใจสลายสิ้น เมื่อเธอจากไป
มาสักการะ ท่านทองล้น ด้วยความโศกเศร้า
ขอพรให้เธอ กลับมารักดังเก่า

(Chorus)
ท้าวทองล้น ยืนตระหง่าน เมตตา กรุณา
ดลบันดาล ให้สมปรารถนา
พลังภายในล้นเหลือ จะบังเกิดหากคุณมีศรัทธา

(Bridge)
บนยอดเขาสูง สองเราเคยสัญญา
จะรักกัน มั่นคง ตลอดไป
แต่เธอกลับหลอกลวง ทำลายสัญญา
เหลือเพียงความปวดใจ ไร้ซึ่งความหวัง

(Chorus)
ท้าวทองล้น ยืนตระหง่าน เมตตา กรุณา
ดลบันดาล ให้สมปรารถนา
พลังภายในล้นเหลือ จะบังเกิดหากคุณมีศรัทธา

(Outro)
วัดเขาช่องลม ดินแดนศักดิ์สิทธิ์
ท้าวทองล้น เมตตา ดลบันดาล ให้สมหวังดังใจ
คนอกหัก ศรัทธา ความเชื่อ ความหวัง
มาที่นี่แล้ว ปาฏิหาริย์ จะบังเกิด